// 


/ 


MERCH Y FELIN, 


Ton—Merch y Melinydd. 








N AE llawer iawn o garu 
Ar ferched teg eu pryd, 
Ac anhawdd iawn yw gwybod 
Pwy gym'rant yn y byd ; 
Bydd Ianto'r Tyddyn-ucha', 
A mab y Sguire draw, 
Yn mynych ro'i addewid, 
A cheisio cael ei llaw. 


Ni chaf fi yn y Felin 
Lonyddwch haner awr, 

Mae rhywrai'n curo beunydd 
Am imi ddod i lawr; 

Ond geiriau Ned y Porthmon 
Wnaeth argraff ar fy mron, 

A chredais gnaf twyllodrus, 
Gan wrthod caru â John. 


Ond profais weniaith Ned 
Er bod ei eiriau'n ffel, 
A phenderfynais bellach 
Ca'i fyned gyda Nel; 
Ni fu erioed ddaioni 
O fab fai'n caru cant, 
Am hyny gwell o lawer 
I bawb ei gadw bant. 


Pan welo Ned fy nghefen, 
Gall fyn'd at Neli'r Ddol, 
Neu gym'ryd merch y panwr 

Yn gyflawn yn ei gol ; 


a 














'Run modd y gallaf finau 
Pan elo Ned o'r ffair, 


Fyn'd gyda Dai'r Meliny dd, 
'Neu Ianto bach Llwyngwi iT 


Pan oeddem yn ffair Mathry, 
Rhoes gred i'w eiriau teg, 
Gan aros yn ei gwmni 

O'r braidd hy d un-ar- -ddeg ; 
Ond 'nol im' fyn'd i'm llety, 
Bu Nedi gyda Nel, 
Hyd bump o'r gloch y boreu, 
Yn nhafarn bach y “Bell.” 


Ond pan ddel ffair Has 'ssul, 

Mi chwariaf dric a Ned 
Nid af, yn ol ? addewid 

I'w gwrdd i i'r Wilkes's Head 
Mi a af gwmni Ianto, 

A Ned gauff fyn'd yn ol 

I guro am agoriad 

Wrth ffenest” Neli'r Ddol. 


Mae Ned, pan fo'n fy nghwmpni, 
A'i eiriau fel y mel, 
Yn dangos i mi'r fodrwy, 
Er rho'i fy mys dan sel; 
Ond twyll sydd yn ei galon, 
A minau sydd yn ffol, 
Oblecid bydd nos dranoeth 
Yn nghwmpni Neli'r Ddol. 


Pe gad'wai Ned fi'n llonydd, 
Doi digon ar fy ol, 
Ca'i yntau bob boddlonrwydd 
I wasgu Neli'r Ddol; 
Mi gadwaf yn y felin, 
A'm hysbryd fydd yn iach, 
Ac yna gwnaf briodi 
A'm hanwyl Ianto bach. 


ON 


CO. AN 


BACHGEN MAIN. 


UT yr oeddwn i'n rhodio'r gauaf 
Ddydd d Mawrth diwedda' o ddy ddiau'r byd, 

Mewn lle isel dan goedw ig dawel 

Lle clyw'n i ddy wy 'n ymgomio ynghyd : 
Nesu wnes i nôs nês atynt, 

Nes oeddwn i yn y lle a'r man; 
Pwy oedd yno yn ymgomio, 

Ond f'anwyl gariad gyda'i mam. 


Fy anwyl eneth, ti sydd yma, 
Gyda mi â'th dd wylaw' n rhydd, 

Yn Îân dy drwsiad, yn hardd d' osodiad, 
A minnau am dy fatshio sydd ; 

Cai fowntio'th geffyl, fy nghangh en gynil, 
A gweision s syful iawn,i'w drin, 

A golud bydol, sef aur melynion, 
Ac arian gloywon wrth dy glun. 


Pe cawn i ranau gwledydd India, 
Sidan Persia, aur Periw, 
Gwell geny'r mab wyf yn ei garu, 
'Rwyf finau am sefyll iddo'n driw ; 
O! ai fel yna 'rwyt ti'n darparu ? 
Cei g'weirio'th wely ar bigau'r drain, 
Oni choeli'm geiriau bydd chwerw'r chwareu 
Os mentri gyda'r Bacheen Main. 


Sg 














Gyda'r Bachgen Main mi fentraf, 
Mam, a d'wedyd i chwi'r gwir: 
Gadawai'r moddion i'r cybyddion, 
A mentraf gyda blodau'r Sir ; 
A'i wyneb purwyn a'i wallt melyn, 
— Ac ar ei rudd y mae dwy rôs, 
A gwyn ei byd y ferch a fyddo 
Yn ei freichiau'n cysgu'r nos. 


Os aeth fy nghariad yn mhell dros foroedd 
Fe'm gadawodd ar y lân, 
Dewi Sant ro' rwydd-deb iddo, 
Ac a'i cyf'rwyddo yn mhob man; 
'Dai ddim i wylo chwaith na becsio, 
Nac i grio ar ei ol— 
Os ydyw ef yn digwydd imi, 
Daw f'anwyl gariad eto'n ol. 


A'i law ei hun 'sgrifenai lythyr, 
Ac ar ei gefn 'roedd sêl o gŵyr, 
Ac nid oes dim yn tori 'nghalon 
Ond ei ddarllen fore a hwyr : 
Ynddo ef y mae tair llythyren, 
Y rhai sy'n myn'd a'm pryd a'm gwedd, 
Ac oni ddaw e'n ol i'w spelio, 
Y rhai'n a'm gyr i waelod bedd. 


